LLOFRUDDIAD 
JOSEPH  A  HYEUM  SMITH! 


Tr  hanesion  cyf'eilionius  a  glywodd  ao  a  rldarllenodd  yr  hanM- 
ydd  mewn  Newyddiaduroii,  traetbodau.  &c..  ynghyd  a'i  awydd 
am  i'r  cyhoedd  ddeall  y  gwirioiiedd  or  peth,  a'i  cymhell  i  gyn- 
nyg  iddynt  "  yr  hyii  a  welodd,  yr  hyn  a  giywodd,  a'r  hyn  a, 
wjr  efe"  am  lofruddiad  y  dynion  hynod  hyn. 

Dechreuodd  y  terfysjf  a  ddiweddodd  einioes  j  dynion  hyn, 
yn  mis  Ebrill,  1844,  drwy  i  nifer  o  ddynion  a  brofwyd  ym 
ddrvrg-vreithredwjT,  ac  a  ysgymunwyd  o'r  Eglwys  yn  i>auvoo 
e'r  herwydd.  i  brynu  Argraff  Wasg,  a  chylioeddi  Newyddiadur 
o'r  enw  '*  Nauvoo  Expositor."  yn  yr  liwii  cj  hoeddent  gam-gj- 
Iniddiadaii  gwarthus  yu  erbyn  Joseph  Sajith,  a  blaenoriaid  a 
boiieddwyr  dibrottes  y  ddiuas,  gyrta  bwriad  i  godi  terfysglu  i 
yniddial.  ()  herwydd  eu  bod  wedi  trosglwyddo  eu  ailieddian- 
nau  i  ereill.  fel  na  cheffid  iawn  am  y  cabldraetl; ;  i  a  brofwyd  e« 
bod  yn  euog  o  gyhoeddi,  pendertynodd  y  Llys  I'^i'iiipyddol.  drwy 
gyfarwyddyd  amryw  Ustusiaid  o  Siioedd  ereiil,  fod  y  freintlen 
siryddol  a  roddwyd  i'r  ddinas  yn  cu  havrJio  i  ddystrywio  y 
Wasg,  fel  nuisance,  yr  hyn  a  wnaed,  megys  y  gwnaethpwyd 
ycbydig  cyu  hyny  a  Gwasg  yn  Alton  yn  yr  un  >iir,  ac  mewn 
amrywleoeddereill,  drwy  i'r  Maer  orchymyn  i'r  Cadlywydd  a'i 
swyddwyr  i'w  dyfetha.  Ei  pherchenogion  a  gyHnniurasant  yr 
aohlysur  hwn  i  tyiied  drwy  y  wlad  i  gynhyrfu  y  werin  i  ym- 
ddial,  drwy  ladd  J.  8mith,  ei  fod  am  gaethiwo  rhyddid  y  Wasg. 
Buan  y  crynhodd  amryw  filoetid  o  dynion  yn  nhref  Carthag» 
a  Warsaw,  y  rhai  oeddynt  tua  16  filltir  o  Nanvoo,  a  ifurfiwyd 
brad  i  gael  J.  S.  i'r  lie  blaenaf  er  mwyn  t-ael  cyfle  i'w  ladd  ef; 
rhai  o'r  blaid  a  droisant  yn  fradwyr  i'r  lleill,  ac  a  wnaethant  \ir 
i'r  oil.  yr  Jivn  a  anfonwyd  i  J-— 'f!'i  v  Dalaetb,  yr  hwn  oedd 


yn  byw  tua  300  o  filltiroedd  oddiyno.  Yn  y  cyfamser  s:jwyg- 
iwyd  J  S.  i  CMrtlui^e;  eithr  yn  ol  t-i  liawl,  aeth  o  flaen  Ustus- 
arall,  a  rliyddliawyd  ef.~  Drachefa  gwysiwyd  ef,  a'r  drydedd 
waith  darfu  i'r  Llywydd  Ford,  we(ti  iddo  gyrhaedd  Car- 
thage, MehefiiH  22,  a  chredu  ystoriau  y  terfysglu  oeddynt  yno 
yn  gwledda  ar  yr  anrliaitli  a  yspeiliasent  oddiar  y  Mormoniaid, 
anfon  y  Sirydd  fiyda  gosgordd  lio.sojr  i  wysio  J.  Smith,  ac 
ereill  i  Carthai<e,  g-an  addav  yr  aniddiff'yiiai  eu  bywjdau  rhag 
y  terfysglu,  ac  y  caffeut  gyfiawnder  os  deueiit  yno.  Wedi 
clywed  hj'n  gailawsant  Xauvoo  boren  y  Llun.  2fiain,  ac  aeth  J. 
Smith  a'i  frawd,  a  thaag  ugain  olionoin.  lieblaw  y  Cilt/  CounciL 
tua  Carthaue.  Ac  er  y  gaUasai  J.  Smith  waredu  ei  hun 
o'u  gafaelion  mewn  llawer  dull ;  le.  er  y  casglai  cannoedd  o"i 
ddeutii,  gan  erfyu  arno  a  dagrau  ar  eu  gruddiau,  o  anw'3ddeb 
tuag  ato,  i  beidio  myned  i'r  lladdfa  ;  canys  credai  pawbbraidd, 
ac  yntau  hefyd,  na  ddychwelai  yn  fyw.  Ac  nid  anghofir  bytii 
yr  olygfa  bono,  pan  y  safai  yn  y  canol,  a  chan  edrych  o'i  ddeutu, 
yna  ar  y  ddinas  a'i  thrigolion,  pa  rai  oeddynt  yry  aiiwylaidd 
ganddo,  efe  a  ddywedodd.  "  Os  nad  af  yno,  y  canlyniad  fydd 
dyfetha  y  ddinas  hoii  a'i  tlirigolion  ;  ac  ni  allaf  fi  feddwl  am 
i'm  brodyr  a'm  chwiorydd  anwyl,  a'u  plant  ddyoddei"  golyg- 
feydd  Missouri  drachefn  yn  Xauvoo ;  n:i,  gwell  gan  eicii  brawd 
Josepli  farw  drostynt.  Mi*e  fy  ngwaith  wedi  ei  orpten ; 
gwraudawodd  yr  Arglwydd  fy  n^weddiau,  ac  addawodd  y 
cawa  orplnvys  oddiwrth  y  fath  greulonderau  cyn  hir,  ac  yna  na 
rwy^trwcb  fi  a'ch  dagrau  i  fyned  i  wrnfyd."  Ac  wedi  cylieidio 
ei  blunt  bychain,  y  rhai  a  lynent  wrth  ei  ddillad, — ffarwelio  yn 
ddwys  a'i  briod,  a  gurai  yn  fawr,  mewn  dagrau, — a  rhoddi  y 
cysur  oliif  i'w  hen  fam  dduwiol,  efe  a  annerchodd  yr  holl  dorf 
yn  elTeithiiil  iawn.  gan  eu  hannog  i  fod  yn  Syddlon  yn  y  ffordd, 
a  chyda'r  grefydd  a  ddysgodd  efe  iddynt,  ac  felly  y  caffent 
gwrdd  agef  cyn  hir  allan  o  gyrhaedd  mols  a.  phobgormes,  a'i 
fod  ef  ar  selio  ei  gri'diniaeth  ynddi  a'i  waed ;  a  phe  buasai 
ganddo  fil  0  fy  wydau,  y  b\iHsai  ei  grefydd  yn  wtrtli  y  cyfan. 

Ar  ol  yr  olygfa  ryfedd  a  thorcalunus  hon,  pa  un  ni  <ldichou 
tafod  ei  thraethu,  na  phiu  ei  hysgrifenu,  cychwynasoin  oddi 
wrth  ei  dy  ef  ar  geffylau,  ond  yn  hollol  ddiarfog,  oddieithr  rhai 
o  honom  a  feddera  law-ddr\  lliau  yn  ein  llogellau.  Pan  ar  yr 
uvrchulr,  lie  yr  oedd  y  Demi,  a  llu  yn  dilya  i  gael  yr  olygfe- 


<fiaf  aruo,   safodd,  ac    edry.chodd  yii  ol   ar  y  (tdiiias  am  efly'iV 
iiiewn   dwysder  iiiawr,  ac  yiia   ebe  ef'c.  ••()!   ddiuas,  gynt  yn 
ddedw;)  ddaf,  ond  yn  aw r  yn  djt^fenusiif  mewii  trist wch.     Dyma 
y  bob!  dduwidlaf.  ga^dicaf.'a'hoff'af  gaii'  y  nefoecld  o  holl  bobi 
y  byd.     O,  pe  y  gwyifdetit  both  'sydd  yn  eu  han)s!"     Oiid  ym- 
attaliodd,   ac   wedi  edrych  droki  di'aclie'f!i,  caulyn'aso'm  yn  y 
blaen;pan  o  fewiv  pedair  miUilir'i  Carthage,  cyfarfuasom   a 
thyrfafavvro  wyr  ^rfog  yn  ein  hyiiyl,  yn  hollol  anuysgwyliad- 
wy;   a  phavi  welsant  ni,  ffurfiasaut  i  yniosod  aruom.     Ar  liyn 
■safodd' Joseph  Siiiith   ei    gtflfXl  ar  ganol  yr  heol,  ac  a'n  hau 
nerchodd  yn  siriol  a  diofn,  ga,n  ein  hannog, — "Frodyr  anv/yl," 
«be  fe,  '•  hi  allwcli  ddtkl  gyda  fi  yn  mheikch;   ciliwchynol  am 
eich  byvvy(hiu,  ac  arllwysed  eu  holl  ddialedd  ar  fy  nihen  i ;  myfi 
a'i  dyoddefaf,  canys  yr   u-yf  yn  myne-1  fel  oen  i'r  lladdfa,  3,'m 
cydwyhod  yn  rhydd  tuag  at   Dduw  u  dyniou."    Arhynefe  a 
aragylcbynwyd  gan  y  milwyr  (fel   y  deallasom  eu   bod),  a'u 
cleddyfau'  n()ethion  ;   a  gorchymynai  y  Cayfiidog  iddo  '-surrtn- 
dror     Ar  h}  n.  ei  filwyr,  fel  pe.l  eijnil!t;sent  frwydr  Waterloo,  a 
floeddiasant  three  cheers  am  eu  buddugoliaeth.     Annerchodd  J 
Smith  hwynt  yn  f>T  achvnnwysfiiwr,  a  dan^osodd  iddynt  nad 
oedd  efe  erioed  wedi  bod  y:!  elyii  iddynt,  nac  wedi  anufyddhau 
i  un  o'r  cyfreiihiku  ;  ac  er  pr.iwf  o'u  camsytiied  liwynt  am  daiio 
ef  ei  fed  ef  yn  awr  ar  ei  ffordd  yn  wirfoido!,  ac  nid  o  raid    i 
ganol  y  rhai  a  sychedont  an>  ei  waed;.  a dywedodd  wrthynt  yn 
mhellach,— "Un  tfafr  aoOnaf  gen  yd;  chwi,  osydych  yn  Am- 
ericanluid,  na  omeddwch    ti!     Os  oes  ynoch  ddynoliaeth    ac 
anrhydedd  neu  deirakdaia  dynol,  na  onicddwch  fy  ngliaig  'olaf 
hwn !     Y  ffafr  fawr  hon  y w,  ar  i  ch-wi  amddiffyn  fy  ray wyd  fel 
cafiwyf  arholiad  cyfiawn  «  fl;ieti  brawdlys  fy  ngwlad.     Nid  wyf 
yn  arswydo  rhag  y  canlyiiiad.  hoed  yrangau  eehryslonaf,  gym- 
maint  ag  yr  ofnaf  farw  a  biycheuyn  ar  fy  nghymiiieriad.'naci'r 
hyd  warad>.vyddo  y  grcfydd  a  broflPesaf:    a  wnew^h  chwi  addaw 
hyn?"     Gofynodd  ar  gylioedd.     Atfbodd  eu  Cadfridog  yn  y 
fan  (sef  Darin,  efe  a'i  fyddin  a  ddaetlietit  o  swydd  Mac  Don- 
ough,  er   yn  hoilol  anad.i.iby.idus  cyn  liyny  o  Joseph   Smith), 
«  Os  m?a  liwn  yw  y  Joe  Smith  ag  y  cly  wsom  gymmaint  am  ei 
ddrygioni,  fe'm  siomwyd  i  yn  hollol;    celwyddau  a  gly wsom  i 
gyd,  lanciau,  a  gwn  mai  dyn   da  yw  hwn,  nad  pwy  yw,  ac  yr 
ydwyf  fi  (ebe  efe  gydalhv  muwr)  yn  ber.derfynol  i'w  amddiff>» 


Kfs  y  e.iiff  arlioliaJ  teg.  serch  fforSetio'm  byvryd;  a  cfivfTsffi- 
ioiid  ei  fvddin  i'r  un  peth  drwy  "  three  cheers  for  Joe  Smith,"  yn 
Mvrch  nag  o'r  blaen!  Wedi  hyn  danghosodd  Dunn  Ijthyr  oddi 
wrth  y  Uywydd  Ford,  yn  gorchyniyn  i  liobl  Nauvoo  i  roddi  en 
boll  artau  i  fviiy  iddo  ef  ;  ac  er  mor  greiilon  a  ffbl  oedd  ceisio- 
hyn.  etto  ufyddliaodd  y  Saint,  a  rhoddasant  i  fyi^y  yn  dawel  yr 
Hnitj  aitid'!iify!uud  a  feddent  o'u  nywydau,  ar  gais  y  Ilywydd, 
yr  hwu,  ar  srais  y  terfysgwyr,  a  hwylusodd  en  liamcanion  llof- 
rnd<li(ig.  lihyfedd  i'r  Ilywydd  wneyd  hyn  heb  ddiarfogi  yr 
Tinosoilwyr,  08  nad  (xidd  o'r  iiii  galon  a  dyhen  a  hwj-tliau! 
Trowyd  yn  ol  i  Nauvoo:  Ciis^lwyd  yr  boil  arfau  a'r  niagnelait 
ynghyd;  ac  vn  v  prydnawri  ail  gycbwynwyd  tiia  Carthage,  lie 
y  eyrhaeddwyd  yn  fyw  erbyn  cand  nos,  er  fed  y  terfysgwyr 
•wedi  ceitfio  Hndd  Josepb  Smith,  er  gwaethaf  y  niiiwyr.  Ar 
ddymuniad  y  byddinoodd.  aeth  y  Cadfridog  Demming  gyda  J. 
a  H.  Smith  get  eubron;  canyp  nid  oedd  numawr  o  honyntwedj 
eu  gweled  o'r  blueii,  na  g\vylK)d  anigen  ai)i  danyiit  na  chwedlaw 
y  terfysgwyr.  Achosodd  h.vn  gryn  deriysg  yn  mhlith  byddin 
y  "■  Carthage  Grai/:?,"  Cadhen  Sniitb,  (sff  yr  ustos  hwnw  a  wys- 
Todd  y  wen  ant  a'r  hwn,  yngbyd  a'i  fyddin  oeddynt  y  prif  derfysg- 
wyr,)  o  herwydd  yr  ystyrient  hyny  yn  ormod  o  barch  i'rcarch- 
aroriori.  O'r  diwedd,  drvry  fvgvrth  gorrhymyn  i'r  lleill  o'r 
!iyddin*>edd  eu  carcharu.  llonyddwyd  y  '•  Carthage  Grays,"  Yn 
y  prydnawn  cafwyd  arholiad  yn  nhy  Han-.ilton,  o  herwydd  fed 
yn  rhy  beryghis  v'r  carpharoriim  ynsdrlangos  yn  y  Court  House. 
©  lierwydd  Cynddaredd  y  terfysgwyr,  dewispsant  roddi  nieicli- 
m\\  am  en  hymddangosiad  yn  y  Sespi-.rn  Chwa.rterol  yn  bytrach 
na  myned  a'r  arholiad.  Gorpheiiwyd  rhcddi  meichiau,  a  chan- 
iatawyd  i'r  Citji  Co'/,/ic*7  ddychvrelyd  i'w  cartref.  Oudyroedd 
y  terfysgwyr  wedi  darparu  dalfa  arall  i  J.  a  H.  Smith,  drwy 
eaod  dan  o'u  nifer,  o'r  en%¥  H.  ().  Nortoa  ac  A.  Spencer,  j 
dyngu  war  ant  o  fradvrriaeth  yn  erbyn  y  dalaeth  i'w  herbyn. 
Ar  byn  niyn-ii  y  Sirydti  eu  trosglwj'ddo  i  garchar  yn  y  fan. 
heb  arholiad  na  dim  ;  ond  yr  oedd  y  tertVsg  ar  byd  yr  hfeolydd 
yn  gyfryw  fei  y  gwrthodasant  fyned  l)t;b  osgordd  i'w  baniddi- 
fldiffyn.  ac  wedi  iddi  (iywylhi,  daeth  y  "  Carthage  Gi"ays"  at  y 
%f,  ae  a'u  bariid'iiffyiiasant  hyd  y  carcliar.  trwy  ganol  b3'gythion, 
ll-ivon,  a,  rhcgfeydd.  Gofynasai  y  carcliarorion  i  rai  o  honom 
eu  dilyn  i'r  carchar  o  ran  cael  ein  cwmni,  ebu  hwy ;  und  gwelwa 


■eyn  hyn  mal  i'r  dybdn  o  fori  yn  dystion  profiadol  o'a  geiriaii,- 
eu  hymiLiy,4ia.lau,  :i'u  cymiueriiiilau  hyd  iir.,;)iu,  y  dilynasom 
liwynt;  a  diolclu^'u  am  i  ni  gaei  y  f.ith  fraint,  a  gwae  ni  orii 
wnawn  yr  iawn  ddt-fiiyid  o  lioiii  yi»  ddiau  Ciowyd  iii  oil 
gyda'ii  gilydd  mewu  daeardy,  yr  hwn  oedd  tua  teg  trocdledd 
ysgwar  ;  ac  ynia  trealiasutn  y  iiosoii  gyiitafo'u  carchariad  yn 
melys  ymddyddan  am  •■  ddirgeiwch  duwioliieb."  <),  y  iath  law- 
eiiydda'u  tityddianuai  pan  rag-draetiicnt  eu  bod  hwy  ill  dan  ar 
orphen  eu  gyrta.  a  Djyned  i'w  tVynliau!  Erioed  ni  Welais  nu) 
honynt  yn  t'wy  siriol  a  iiefoUrydig,  nac  erioed  o'r  blaen  ni  fedd- 
yliais  mai  Cafciiar  Carthage  oedd  "  p;)rth  pai'adwys." 

Boreu  drano«th^  symudwyd  ni  uli  i'r  Uofft  uwthbett  ty  y 
«8idwad;  yn  y  prydiiawa  daetli  y  Sirviid  i'w  ceisio  i'r  Llys, 
eithr  goraeddoiid  y  coid-.vad  yu  goliwng  alian  hyd  oni  clieffid 
gan  ddau  o  flaenoriad  y  mobs  i  g^rddeil  fraich  yn  f'raich  a'r  car- 
eharorioii;  canys  ystyriai  hyny  yn  gryfacli  osifordd  iia'r  '•  Car- 
thage Grays,"  a'r  cvfati;  a^  fAly  yr  aetliant  tua  lianner  rnilldir 
©  ffordd  hyd  y  Conri  House  yn  w'.yag  y  tatii  floeddiadaii  a  byg- 
ythion  y  meddwon,  a  rhe-k-ydd  y  r'nai  a  sychedent  am  ch 
gwaed,  nes  y  dychyinniytrwu  siad  oedd  annliebyg  i'r  olygfii 
waodlyd  bonu  ar  iion  CaUar';'..  a  chlywwn  eiriau  go  debyg  i'r 
rhai  a  ddanuodwyd  yno,  niegy.-, ''  Yn  awr  yr  hen  Joe,"  ebe  rhal 
yn  ei  wyiieb.  "o.-j  ydwyt  yn  bropiiwyd,  pa  fbdd  y  daethost  i'r 
tldalfa  t'el  hyn'r"  Atebodd  arall,  "  O.  pe  byddai  Joe  yn  bro- 
phwyd,  buan  y  galwai  am  leng  u  angyliwn.  ac  a'n  lladriai  ni  oU^ 
ao  a  ddian.gai."  iii.  rhy  w  syiwadau  dwiion  fel  liyn  a  orlif'ai  i'w 
glustiau  ar  liyd  y  flbnid  i"r  Court  House,  yn  mha  le  yr  eisteddai 
©u  gelyn  prott'esedig  etto  yn  farnwr  aruynl,  a  i  bartneriaid  gel- 
yniaethus  yn  dystion,  ac  yn  gyfreithwyr  i'w  herbyn.  Nid  beb 
bledio  taer  gan  gyfreitliwyr  y  carchurorion,  sef  Mrd.  Reid  o 
Ford  Madison,  a  Woods  o  Burliniitun,  y  caiVyd  ohirio  y  treial 
hyd  dranoetli.  fei  y  cefBd  y  tystioii  yno,  pa  i-ai  oeddyut  yn  by w 
tuag  ugaiii  tJiilidir  oddiyno  O'r  diwedd  caniatawyd  hyn,  a 
dygwyd  y  carcharurion  y«i  ol  i'r  carebar.  Enciliodd  yr  ustus 
rhag  arwyddo  y  subpeonus  i  ytnofyn  y  tystioa  auiddiffj'nol,  er  y 
gwyddai  na  aliai  neb  arall  yno  wneyd  h}'ny,  nes  y  meddyliai  ei 
bod  yn  rhy  ddiweddar.  Gwylid  y  carohar  gan  wyth  neu  ddeg 
o  osgordd  Cadbeii  Dunn,  y  rhai  oeddynt  leiaf  eu  rhagfarn  o'r 
«yfaii;   4ic  ar  vvaitii  y  carcharoriou  a'r  lleill  o  honom  yn  pre- 


getliu  iddynt,  credent  ein.  tystiolaeth  r.cs  addcf  mai  anwireddais 
&edd.  y  cyhnddiadau  a  draethid  irau  y  terfysgwyr  yn  bwrp^sol 
i  dd'i'al  ar  J.  ''•mitb.  Nid  aiifynych  y  clywid.  iwynt  yii  pcr- 
swadio  y  naill  y  Hall  i  ddychwelyd  iV  cartrefle:>edd,  nad  ym- 
unent  a'r  mobs  i  erlid  yjhwancg.  Wedi  hyny  dcuai  guards 
sreill,  i'f  rhai  ?  pregethem  yr  un  niodrt,  acer  y  byddai  ambellua 
mor  ddialgar,  fel  na  oddefai  i  Joseph  Smith  lifani,  pan,  ar  yr  un 
pryd  y  gwrandawent  ar  y  lleill. 

Tua  deuddeg  o'r  gloch  y  nosoii  bono,  tjorweddasom  i  gjsgu; 
□id  oeddera  yn  dysgwyl  llai  nag-  ymosodiad  arnom  bob  awr 
braidd;  er  hyny,  yv  unig  amddiffyniad  a  allem  wneyd  oedd, 
gosod  cadair  iw  draws  y  drvTs  niewn  ffordd  ag  y  cwympai  pe 
agorid  y  drvrs.  Nid  oeddwn  wedi  srrlhio  i  drwmgwgg  cyn  y 
(Jyvvwn  s\Vn  fel  troediad  trwm  byddin  yn  iiesau  atom.  Codais 
i  fyny,  acyspiajs  drwy  y  "enestr,  pan.  \»rth  olen  y  ser.  gsrelwn 
t'yddin  eigoes  ar  gyfer  y  drws!  Syhvais  beth  a  ddywedent ;  ond 
yr  oeddynt  ynwhispro  mor  ddirgcdaidd  fel  iia  ddeallwn  nemawr 
oud  hjn,  "Pa  nifer  a  aiff  i  mewa?"  Pan  jilywais  hyuy,  deff- 
roais  fy  mrodyr ;  wnd  nid  oedd  raid^  eu  bysbysn  pa'i;o,  canys^ 
eisoea  arwyddai  svVntraed  yn  ymratliro  i  fyny  at  ein  drvifs  mai 
aniser  gwylied  oedd.  Safascim  g-'iftdd  y  drws  i  ymosod  ar  y 
oyntaf  a'i  ha'^orai.  a  chlyvrvvu  hwy  yn  anaiilu  tn  foes  yn  eglnr. 
Bu  dystawrwydd.  y  bedd  ain  fynyd  neu  ddau.  gan  ddysgvryl 
cawod  o  fwledi  efaliai  i'n  plith:  ae,  ynagofyH^Kid  J.  Smith  yn 
wrol  ac  yn  nchel,  pwy  oedd  yno,  a  pheth  a  ymofynent.  Ar 
hyny  eiliasant  i  lawr  yn  ddystaw ;  ac  o  hyny  hyd  oleu  djdd 
ymgynghorent  ar  gyfer  y  tlenestri  beth  a  \*T\eleat.  Weithiau 
penderfynent  ruthro  arnoin  ;  ond  cyn  cyrhaedd  y  drws,  efallai 
y  rhwystrai  plaid  arall  hwyntv  ac. felly  y  parhaiisant  nes  i 
ddychryn  y  llof!',i^dd.  sef  .urJ^u  cldydd,  eu  ^^rasgaru  oil  ond 
tuag  wyth  o'r  '•  Carthage  Grays,"  ]wi  rai  a  aroSHsant  yno  yn 
wylwyr.  Aetby m  yjv y  borevt,  i^rgiiis  J.  ^mitli,  a.t  y  drws  isaf 
)  ymholi  pwy  n  phetli  oex'ld  dyben  y  terfysg  h\*nw  yn  y  nos. 
Cyfeiriais  fy  nsihwestjynau  at  sivyddog  y /^jiorc/*,  yr  liwn  a'ro 
hatebodd  gyda  rliegfeyijd  echryslpii,  na  chaffai  y  carcharorion 
bj'tli  ddou  allan  yn  fr  v^  ;  y  eawn  weled  cyn  y  nos  ei  fed  ef  yn 
well  projibvryd  na  Joe  Smith  ;  nad  oeddwn  iiuian  un  gronyii 
gwellVjii;  yntan,  na  nelj  arail  a'i  pleidiai.  Ar  hyn  eoffeaia  y 
boneddwrpwy  a  pheth  oedd  efe.  fod  y  IJyMydil  Ford  o  dan  Iw  y 
dalaeth  wedi  addaw  nodded  i'r  carcharcnioii,  ac  \\edi  rhoddj  eu 


bywycJau  yn  ei  ddwj'law  ef,  ac  yr  hysbyswn  i'r  llj'wydd  ei 
fygythion,  yr  hyn  a'i  cynddeiriogofld  yn  fawr.  Aethym  i  df 
Hamilton,  ac  amlygais  y  cyfan  i'r  llywydd  Ford,  a  ehoffeais  ef 
o'i  addewid  i  amddiffyn  y  carcharorioii.  gan  ddeisyf  arno  osod 
rhy  wrai  ereill  i'w  gwylied  yn  lie  y  "  Cartilage  Grays,"  pa  rai  a 
sychedent  am  eu  gwaed;  end  yn  ofer,  aw^'rymai  nad  oedd  per- 
ygl  yn  y  byd.  Wedi  hyny  aethym  i  blith  tyrfa  fawr  o'r  ter- 
fysgwyr  a  chlywwn  en  penderfyniad  ar  gyhoedd  i  wneyd  ffug 
ymadawiad  byd  bni  ymad;iwai  y  llywydd  Ford,  ac  yna  r 
dycliwtleiit,  ac  y  myiient  ladd  "Jot'  Smitli,  sercli  gorfod  tynn 
y  carchar  i'r  llawr."  Wedi  clywed  y  fath  ddedfryd  yn  cael  ei 
selio  ar  y  dienog  gyda  tJn-ee  cheers  gan  y  cyfan.  dychwelais,  a 
thraethais  i'r  llywydd  Ford  bob  peth;  orid  etto  nid  ystyriai  yn 
werth  ei  syhr !  Aethym  ar  fry s  i  hysbysu  i'r  oarcharorion  y 
pethau  hyn,  ond  ni  adawai  y  "  gwylwyr"  ilrygioniis  hyny  i  mi 
fyned  i  mewn  yn  ol.  Taer  erfynioiid  y  carcharorion  arnynt  fy 
ngollwng  i  mewn,  fod  y  llywydd  wedi  caniatau  hyny  (yr  hyn  a 
addawsai  pan  ymwelodd  a'r  carchar  y  dydd  rhagflaenol),  end 
i  gyd  yn  ofer.  Y  drydedd  waith  dychwelais  at  y  llywydd  gan 
ddesgrifio  cu  peryal,  a  dymui;ais  gael  trwydded  i  fyned  i 
meven  ;  gomnieddodii  hyihefyd,  er  i  mi  ddih'n  ar  ei  ol  nes  yr 
oedd  ar  ei  geff'yl  yn  eychwyn  gj-da'r  osgordd  tua  Nauvoo;  ond 
gorchymynodd  i'r  Cadfridog  Demmingroddi  trwydded  i  Willard 
Richards,  fel  ysgrifenyild  i'r  carcharorion,  ond  nid  i  neb  arall. 

Aeth  y  llywydd  jmaith  tuag  un-ar'-dde/  o'r  gloch,  gan  adael 
wyth  o'r  "  Carthage  Grays"  i  wylied  y  carch.ar,  a  thua  thrugain 
ereill  yn  y  dref  i  vrylied  ar  gylch  gyda  hwynt.  Ac  wedi  hynj 
ymddangosodd  eu  dybenion  yn  eghir;  cyrchai  y  bobl  yn  (d  i'r 
dref  yn  lluoedd  dan  wban  a  bygwth;  ac  nid  yn  nnig  bygwth, 
ond  darpani  at  y  lladdfa  waedlyd.  Myfi  fy  hunan  yn  nnig  o'r 
Mormoniaid  oedd  yn  eu  plith,  a  raawr  oedd  eu  bygythion  i 
minnau:  casglent  6'm  hsmgylch  yn  dorfeydd;  ac  nid  anfynych 
yr  ergydiasant  gerryg  ataf,  o  herwydd  fy  mod  yn  beiddio  «m- 
ddiffyn  y  carcharorion,  a'n  beiddio  hwythau  i  adael  iddynt  gael 
treial  dranoeth  gan  gyfraith  eu  gvlad.  yn  ol  hawl  pob  dyn;  a 
d;;nnodwn  iddynt  eu  bod  wedi  rhoddi  cu  hunain  i  fyny  iddynt 
dan  addewid  o  hyny,  a'u  bod  yn  awr  yn  eu  mhcddiant  hwy,  ac 
OS  gallent  eu  profi  yn  euog,  y  cyd-unwn  a'u  dedfryil  a'm  hoU 
galon,  &e.     Pan  yn  pleciio  fel  hyn,  cyfaddefodd  un  o"r  prif  der- 


fjssfwyr,  "  na  cllid  prnfi  ilim  i'w  heuogi,  ac  na  cliyrhaeddai 
cyfraith  y  wlad  mo  honj  nl.  ond  powder  and  balls  unll."  Ar  hyii 
daeth  un  o'r  yuardsVm  hysbysu  tod  '"  Joe  Saiith"  yn  fy  ymofyiv 
ac  er  na  chaniataai  y  guards  i  mi  fyned  i'r  carchar,  nac  i  Joseph 
Smith  ddyfod  alhin,  etto  caniatasant  i  WiUard  Richards  ddyfod, 
i'r  hwii  yr  hysbysais  bob  peth  a  ddeallais  o  ddybenioii  y  tnobx 
i'w  lladd  cyn  y  nos.  Hysbysodd  yntau  fy  mod  i  mewii  mwy  o 
berygl  tualian,  a  rlioddodd  iythyr  yii  fy  Haw.  gyda  deisyfiail  J. 
Smith  i  fyned  ag  ef  i  Quiney,  (tua  thrugain  miUdir),  a  dych- 
welyd  gynted  ag  y  gallwii.  Aeth  y  ssVn  am  y  ilythyr  drwy  r 
mobs,  fel  ar  adenydd  yr  awel,  a  liaerai  rlini  mai  orders  oedd  i 
"  Legion  Nanvoo"  ddod  yno  i  waredu  y  carcharorion  ;  ac  ereill 
a  haerent  ryw  bethau  ereill.  Pan  yn  ceisio  fy  ngheffyl  jn 
barod,  tyngai  rliai  na  chaifvvn  fyned  oddiyno  yn  fyw,  ob  na 
roddwn  y  Ilythyr  iddynt  hwy  ;  end  ni  allent  gyduno  yn  hyn, 
fel  y  bu  oreu  er  fy  lies  i,  canys  penderfynaswn  farw  yn  hytraeh 
na'i  ollwng  o'm  Haw.  Yna  rhanasunt  yn  ddwy  neu  dair  plaid; 
y  naill  ani  fy  hela  t)ddiyno  rhag  y  blaen,  Ilythyr  a  chyfan  ;  a 
phlaid  arall  a  fy^y  thient  aa  ehyrhaeddwn  Nauuoo  yn  tyvr;  ac 
ar  hyn  gwelwn  amryw  iVu  dryllinu  j'n  eu  dwyhrw.  yn  rhed^ 
ar  draws  y  caeau  i'r  coed  gerllaw,  drwy  ba  le  yr  arweiniai  j 
ffordd  i  Nauvoo,  ac  er  y  deallwn  eu  dyben,  etto  ni  wehvn  pa  fotki 
y  deuai  gwaredigaeth  i  mi,  ond  y  deuai  rywfodd  nid  ammheu- 
■wn  ronyn.  Pan  oeddyiit  liwy  yu  ffraeo  a'u  gilydd,  a'ui  ceffyl 
innau  yn  barod  gei'llaw,  yspiuis  fy  adeg,  ac  nid  hir  wedi  i  mi 
gyrhaedd  y  cyfrwy  cyn  yr  oedd  y  ceffyl  a  minnau  o'u  golwg 
yn  nghanol  cw  niwl  o  Iwch,  a'r  bwledi  yn  chwibianu  drwy  yr 
awyr  i  bob  man  ond  lie  y  dymunent.  Cyn  i  mi  gael  amser  i 
feddwl  am  y  ffordd  o'm  blaen,  yr  hon  oedd  yn  ddyeithr  hoHol 
braidd  i  mi.  cefiiis  fy  hun  yn  y  prairie  yn  cyflymu  tua  Warsaw, 
yn  He  ffordd  Nauvoo;  dealiais  fy  ngl  amsynied  wedi  cael  gol- 
ygfa  ar  y  Avlad  oddiamgylch,  a  chroesais  y  prairies  i'r  Sordd 
iawn.  Wedi  liyny  dealiais  i'm  by wyd  gael  ei  arbed,  drwy  gam- 
aynied  y  ceffyl,  rhag  y  rhai  a'm  gwyliai  yn  y  coed  ;  ac  hefyd  o'r 
ochr  arall,  dealiais  fy  mod  fel  rhwng  dau  dan,  o  herwydd  ped 
aethym  filldir  yn  mhellach  hcb  droi  o  ffordd  Warsaw,  diau  y 
lladdasid  fi  gan  tua  300  o'r  mobs  creulonaf  oil,  y  rhai  oeddynt 
yn  dyfod  ar  hyd  y  ffordd  bono  i  Carthage,  a  pha  rai  a  laddasant 
y  carcharorion  yn  fuaa  wed'ynl     Ond  canlynais  i  yn  nilaen. 


ffin  adael  y    llywydd  Ford  a'i  osgordd.   cyrliaeddais   Naufo* 
eyn  machlud  haul.     Tra  yn  aros  yma,  cyrheeddoild  y  Uyvi'ydd, 
a  chly  wais  ei  araeth  i  dyrlk  fawr  o  bobl ;   ac  nid  cyt'eiriedig  at, 
na  theiiwng  i  neb,  ond  i'r  terfvsgwyr,  oedd   ei  chynnirysiad. 
Adroddai  yn  flasus  chwe<llau  disail  y  mohs.  ftl  pe  yn  eu  credu 
JM  wu-ionedd,  a  dywedai  yn  nghlywediLfaeth  gwra^edd,  plant,  a 
chyfeillion  anwylaidd  y  dynion  duwiol  liyny,  pa  va\  oeddyiit  yn 
eael  eu  llofrnddio  yn  greulon  ar  y   mynydau,  ac  »  bypythiodd 
ef  yn   ucbel,   "a  severe   atonement  must  be   made."      Cljrww\d 
»wyddo!:,'ion    y  llywydd  yn   ei    anno?  i  brysuro  oddiyno,  gan 
•icrhau  fod  y  weitlired  (set'  y  llofruddiaeth)  yn  siv*r  o  fod  wcdi 
ei  chyflawni  yrawr  bono.     Tua  chanol  y  nos  d«eth  agerfad  i 
lawr  yr  afon,  ac  aethym  ar  ei  bwrdd  tua  Quinoy,   galwodd  y 
b^l  yn  Warsaw  ar  ei  ffordd  cyn  goJouddrdd,  a  vnawr  y  terfysg 
©e<ld  yno!    HysbysTvyd  gyda  llaweiiydd  ma'wr  fod  "  #oe.  Sunth, 
a'i  frawd  Hyruni,  wedi  eael  eu  liadd  yn  ngliarchar  Cartliago  ;" 
ac  O,  mor  felys  oedd  y  newydJ  i'w  genenan!    Yr  oedd  y  S-iiup 
liTHiw  fyth  wedi  eyhoeddi  papyr  ar  frys  mawr,  yn  cyhutidu  y 
Mornioniaid  o  fod  wedi  niyned  i  Carthage  i  vraredu  y  carch;»r- 
orion.  ac;  fod  y  guardyny  cyflavniad  o'uswydd  wedi  saetiiu  J.  a 
H.  Smith  rhag  iddynt  ddianc,  pan,  mewa  gwirionedd.  Tnai  myfi 
oedd  y  Mormoniad  olaf  a  fu  yn  Carthage,   ac  ■'•.xdi   fr  ntTyru 
allan   ar  flaen  eu  hagneta  megysl     le,  pan  nietrn  gwirionedd, 
mai  J  •'  Sliarp"  hwn  ei  bun  ©edd  yn  blaenori  y  rhai  u'u  UiuM- 
asent,  ac  yn  ymffrostio.  ''id^o  ef  roddi  ub  fwled  drwy  yr  hen 
Joe;"  a  phan  oedd  ei  fysedd  etto  yn   dyferu  o  w»ed   gwirion, 
•yhoeddodd  yn  hollol  groes  i'r  gwir,  gan  wahodd  pawb  o  bob 
man  i  ymgasglu  i  amdditfyn  Warsaw — fod  y  Mormoniaid  eis- 
oee  wedi  llosgi  Carthage  yn  ulw,  a  Uadd  ei  thrigolion,  y  llyw- 
ydd Ford,  a'r  cyfan,  a'u  bod  hwythau  yn  eu  dysgwyl  i  losgi 
Warsaw  bob  mynyd!     Da,  cyhoeddodd  hyn  yn  ei   bapyr,  ac 
anfouodd  genadau  i'r  Siroedd  ereill  1  alw  y  militia  i'w  ham- 
ddiffyn,  pan  niewn  gwirionedd  y  gwyddai  ei  fod  yn  ddiberygl 
hollol  o  ran  y  Saint.     A  chlywn,  pan  yno,  ei  blaid  yn  addef  ac 
yn  canmol  dichell  Sharp  i  gael  pobl  yno ;  ac  "  mai  ymosod  ar 
ddinas  Nauvoo,  a  Uadd  neu  alltudio  y  dm-d  Mormons  oedd  eu 
hamcan."     Ehedodd  yr  hanes  anghywir  hwn  am  laddedigaeth 
J.  a  H.  Smith,  dros  y  b}-d ;   ac  nid  ydyni  yn  meddwl  fod  y 
gwir  wedi  ei  ddala  hyd  yn  hyn.     EnghraMt  yw  hou  o  holi 


10 

5:yhu(ldiadaH  y  Sharp  hwn,  a'i  blind  yn  erbyn  y  Saint.  Bum  i 
mor  fyrbwyll  a'u  gwrtbddweyd  ar  Ian  3rno.  yn  ol  a  wydd^vn;  ac 
oni  bai  fod  yr  Agerfad  yn  fy  ochr  i  neidio  iddi,  lladdaseat 
■flnnati  am  byny.  Wwli  cyrhaedd  Qiiincy,  gwelwn  fod  cenadau 
Sbiirp  wedi  cyrhaedd  ac  wedi  cyfTroi  y  ddinas  drwyddi  oil,  nes 
y  dyajjwylient  y  Morraotiaid  yno  i V  Iladd  bwythau ;  ac  yr 
(«<ld  y  militia  yn  darparu  ya  brysur  i  fyned  i  achub  Warsaw, 
debygasent  hwy.  Wedi  ca<>l  cyfleusdra,  a'r  bobl  yagbyd,  mi  a 
wrtbwynebais  j  cenadau  celwyddog  hyny  i'w  gwynebau ;  ae 
yna  gwelodd  y  bob!  iiad  oedd  perygl  arnynt,  na  neb  o'r  Mor- 
moiiiikid  wedi  hyd  y  nod  godi  ei  law  yn  erbyn  un  o  honynt,  nac 
aai  v*Qeyd,  a  dyebwe'odd  paivb  at  ei  fasnach.  ac  aethum  innau 
gydag  agerftid  arall  tua  Nauvoo.  lie  y  cyrhaeddais  erbyn  wyth 
o'r  gloch  boreu  dranoetb. 

0  I  y  fath  olygfa  aiarus  a  welid  yn  NauTOO  y  dyddl^wnvr! 
T^i  fu,  ao  ni  fydd  byth.  ei  chyfiTelyb;  pawb  yn  bendrist  ar  hyd 
yr  lie«>l)ydd,  yr  hoU  siopau  wedi  cau,  a  phob  masnach  vredi  eu 
hanghofto.  Yn  mlaen  cyflyniais  fy  nghamrau,  nes  cyrhaedd  tj" 
y  dlwe^ldar  Joseph  Smith.  Yniwthiais  drwy  y  dorf  alarns,  nes 
cyrhae»ld  yr  yslrRfell  lie  y  dodasid  «i  gorff  ef  a'i  frawd,  (can3'S 
yr  neddyiit  M-fcdi  eu  dwyn  o  Ctvrthage  y  dydd  blaenorol);  yno 
l^orwedileat  yn  eu  heirch,  ochr  yn  ochr — wyr  mawreddig,  fel  y 
dyo-idefiisant.  ochr  yn  ocbr.  o  garcbar  bwygilydd  am  flynyddau, 
ac  y  cyd  iafwrJasifift.  ysgwydd  ^n  ysgtrydd,  i  adeiladu  teyrnas 
yr  Emauut*!:  cariad  tragywyd'iol  a'u  rbwymasm  yn  ddiysgogj 
wrth  eu  gilydil*,  ac  w^h  eu  Daw  hyd  an:^au;  ac  yn  avr'r,  fy 
nyg*id  a  weiai  wae<l  y  ddau  ferthyr  dnwiol  yn  ymgymysgu  yn 
un  llyi  ar  ganol  y  HaTVT— exi  hen  fam  dduvriol  a  galarus  ar  ei 
gliniau  yn  ei  ganol  rhwtig  y  tfdau,  a'i  Haw  ar  bob  un  o'i  meib- 
ion  a  orweddent  niyw!i  s^waed— ei  chahin  yn  mron  yndioliti  gan 
artejthiau  riirdynawl  a  gofldiau  anysgrifladwy.  Wrth  ben  y 
■meinv  eisteddai  priod  anwylaidd  pob  un,  ac  oddiamgylch  ea 
tad.  salai  pedwar  o  blavit-  bychain  Joseph,  a  chwech  o  blant 
Hyrum,  gan  waeddi  yn  aiwr  ao  t-ihvaith,  'Fy  nhnd  anwyl," 
"  Fy  nhad  anwyl  innau."  ebe  y  lleill,  heh  atebiad  yn  ol  ond  ad- 
deisiad  o'r  muriau,  "O  fy  nhad,"  ae  o  ^alonau  r  mamau. — "  Fy 
mbriod  wecR  ei  ladd  ;"  a'u  hen  f^m  yn  dwys  ochain,  "  0  fy 
^meibion,  fy  ineibion." 

Yn  mlaen  yn  awyddus  ac  yn  drist  vmwthiai  y  miloedd  yn  en 


tro,  i  gae!  yr  ol3'gfa  olaf  ar  en  brodvr  anwl.  :icr  y  bu  eu 
cyiijihorion  dwys.  a'li  Hystreidiaeth  nefolaifld,  yii  fiwsig  yn  eu 
clustiau,  yn  llewyrch  i'w  llwybrau,  ac  yn  llaweiiydfi  i'w  calon- 
au  lawer  gwaith.  Ys  yr  heolylfl  o<1r!iamtiy!cb.  teyrnasau 
(lystavrrwydd  y  bedd  o'r  braidd;  ond  pawb.  foiieddii?  a  gwreng, 
a'u  da-jraii  jirisialaidd  yn  taei^lo  ar  hyd  eu  gniddiau  im  Hi'.  Yr 
oedd  hyd  y  nod  yr  banl  a'r  elfunau  \»«di  ymlnnyddu  megys 
mewn  sj'nddd,  a  holl  iiatur  yn  edrjch  ar  gynddaredd  dyii  at 
rai  rhaaorol  y  ddaear  yn  rcbob  ees  a  rhan  o  honi.  Cofiaf  byth 
fv  nheimlai'an  ar  y  pryd.  Yn  awp  j^wlwn  y  ddau  ddyn  mwyaf 
eu  rhinwedcJ  %"ii  doethineh  yn  ddiau  ar  y  ddae;ir.  pa  rai  a  frelais 
mcgys  gyneu  yn  pregethu  yn  fwynaidd,  oddirhwny  IwrJHH 
liaiarn  eu  carchar,  efeni/yl  yr  hsnld  i'r  rliai  a  gf  isieiit  eu  lladd  ; 
y  ddau  a  safasent  fe!  dwy  t'rvrynen  yn  nghanol  ystormydd  yn 
dystion  o'r  lesa,  er  tnvaetlu.f  cyncidaredd  eiddi'^^eddus  y  wasg,  y 
pwipudau.  a  mobs  yr  oes,  gan  ymoniawni  fel  y  frwynen  n'i  plien 
i'r  Ian  ar  ol  pob  nw-cl.  gan  ddirmygu  tlw  ac  ©nwogrwydd  byd*il, 
yn  ddiysgog  glynasant  v-rth  en  nhod  nesgorphcn  eu  gwaitb,  ac 
fel  eu  brodyr  henaf,  a'u  Blaenor  o'u  blaen.  ni  charasant  eu 
beinioes  hyd  angau.  ni  ommeddasaiit  wyncbu  yn  wybcK^uei'r 
lladdfa ;  ond  neidio  ar  yr  allor  waedlyd  a  icehftt  yn  eu  hares  yn 
Carthage,  "fel  y  caffent  adgyfodiad  gVr&il."  Ond  pwy  bin  a, 
all  ddesgrifio  yr  nlygfa  liono  a  tbeiip.ladau  y  miloedd  o  tilarwyr? 
Yr  unig  gysur  a'u  cynnaliai  rhag  suddo  uan  yr  ornies  ii'r  jinlled 
oedd,  foi  dydd  o  brysur  bwyso  yn  dod  ar  hyn  hefyd  cyn  liir,— 
fod  yr  Invn  sydd  a'r  glorir.n  jj(ywir  yn  ei  law  yn  canfod  y  cyfan, 

ac  y ,  ond  ymattaliaf.     Hav'dach   i'r  darllenydd    ddjeli- 

ymygu  nag  i  mi  ddarlunio  yr  olygfa  hon,  a'i  cbanlyniiiiiais. 

Claddvryd  y  ddau  yn  ddirj^e-laidd  gyda'u  jiilydd,  <';i;ys  yr 
oedd  gwcbrwyon  o  amryw  flloedd  o  ddcllars  fisces  yn  rael  eu 
cynnyg  gan  eu  ge'ynion  am  en  penau  ! !  Ond  i  diiyc  1  -rt  1_\  d  yn 
ol  i  Carthage  gyda'r  banes,  o'r  lie  y  diengais  tui<  tlni  (;'r  glocli 
prydnawnjy  27a}n.  Dasjiopa  y  riarhniiad  a  ^a»]yn  yr  yniosod- 
iad  ar  y  ciarchar  a  sefyllfti  y  Jnn,  yn  eglnr,  yr  byn  a  _\  sgrifenwyd 
gan  un  o'r  pcdv.ar  ag  oedd  yno  ar  y  pryd,  scf  Dr.  Willard 
Jiichards. 


13 


"I>i.0    FViiYD    YN    r    CARCHAI*. 

"  Dichon  jt  hyn  u,  ganlyn  fod  dri  njjMiyd  yn  cae.  ei  gyflawni, 
er  nad  wyf  fi  ya  ineddwl  ei  fod  dros  ddau  ;  ac  ysyrifenais  efar 
f  ais,  ac  er  eglarhad  i'm  cyfeillion. 

Cari/iage,  Mehefin,  27 ain,  18-i4. 

"Saethwyd  cavvod  o  fwledi  i  fyuy  y  grisiau  at  ddrws  ein 
«archar  ar  yr  M.il  inwr,  a  chlywsom  swn  llawer  o  draed  yn  ym- 
rukhra  i  fyay  Cauasuia  y  drw«,  a  safaswai  o"r  *u  fewn  iV 
erbyn,  ac  iV  ddala  yn  nglmuad,  canys  nid.  oesld  arno  na  chlo 
na  Iritch  a  ellid  ddefnyddio.  Drws  o  bii/e  teneu  yw;  cyn  gyuted 
ag  y  cyrhaeddodd  y  svvn  traed  ben  y  grisiau,  saethasant  drwy 
y  drws,  a'r  beleii  gyntaf  a  basiodd  rhyugoni,  ac  a  brofodd  mai 
llofruddiou  (X'dd  yni)  Ar  hyn  newidiasom  ein  hagwedd- 
Neidiuud  Mr.  J^oseph  Smith,  Mr.  Taylor,  a  rainnau,  i'r  ociir  arali 
i*r  ystaiell,  a  Mr.  Hyruui  Smith  a  giliodd  ddwy  ran  o  daii-  aa: 
draws  yr  ystafeil  ar  gyt'er,  a'i  wyneb  at  y  drws,  pany  saetliwy.d 
p«ien  o'r  drws,  yr  hon  a  aeth  dr»v-y  ei  ben-,  yna  cwymppdd  wisg 
©i  gefu  ar  ei  hyd  ar  lawr,  heb  symud  ei  draed.  Yrnddengya 
oddiwrth  y  tyllau  yn  ei  diillad  a'i  por(f  wudy'n  fod  peleu  arail 
we«.li  ei  saethu  dr»y  y  ffeiiestr  ary  pryd,  yr  lion  a  aeth  i'w  gefo, 
a.  thrwy  ei  yorii",  nes  sefyll  yn  ei  avvrlais,  yr  hi)n  oedd  yn 
niiioced  ddeau  ei  waistcoat,  gan  ei  chwiifriwio  yn  ddama». 
Khaid  fod  y  ,ddwy  bjlen  wedi  ei  daro  ar  yr  un  eiliad.  P.au 
gwyu'ipudd.  dywedodd  ya  dde.iiladwy,  '■  Yr  ydwyf  yn  ddyii 
marw."'  Edrychodd  Joseph  arno,  ac  a  ddywedodd,  '  01  fy 
sBiwyl  frawd  ilyrurai"  Yua  gan  agor  y  drws  ychydig  fodfeddi 
a'i  law  aswy,  saethodd  alhia  ddryll  ur  aiitur  i'r  fyiiedfa,  o  ba  l« 
XT  y  foment  houo  y  daeth  pelen  ac  a  rvvygodd  fynwes  Hyruai 
yn  agored,  ac  aeth  i'w  ben  dan  ei  e;i,  ac  allan  drsv  y  ei  gorj.n,  a 
dryliiau  ereill  yn  aneledig  ato  ar  y  pryd,  ac  aeth  rliai  peleni 
ertsill  drwyddo  o'r  drws.  Parhaodd  Joseph  i  saethu  a'ilaw- 
ddryll  i'w  gwynebau,  gan  sefyil  o'r  naill  ochr,  a  chyrhaedd  ei 
law  0  amgylcli  post  y  drws,  ond  methodd  tri  baril  a  thanio. 
Siifai  Mr.  Taylor  wrth  ei  ochr  a  ifon  yn  ei  law,  a'r  hon  y  curai 
flaen  y  bagnets  a  tfroeaau  y  dryliiau  a  hwthid  i'r  drws.  Yn  ei 
ochr  ef  safwn  innau  gyda  ffon  arall,  ond  ni  allwn  gyrhaedd  i 
darav  i  bwrpas  heb  fod  yn  ffroen  y  dryliiau.    "Wedi  i'r  Haw- 


IS 

<ldryll  fethu,  ni  feddem  fodd  i  amddiffyn  ein  hunain;  a  chan  j 
d^rjigwvlieni  ruthriiid  y  terfysglu  i'r  ystafell  bob  mynyd,  y 
drws  eisoes  yn  banner  Uawn  o  ddrylliau,  ac  yn  ymwasgu  yti 
nilaen  i'r  ystafell,  ac  heb  obaith  o  un  man  am  achub  ein  byw- 
ydau,  ond  angan  yn  syllu  yn  ein  wynebau  o'r  tufewn,  rhuthrodd 
Taylor  at  y  ffenestr,  yr  hon  sydd  tua  i2  new  1ft  troedfedd  o 
Hclidcr  o'r  Uawr  tnallan.  Pan  yr  oedd  ar  nei<iio  allan.  saethwyd 
pelen  oddifewn  iV  glun.  ac  ar  yr  un  eiliad  saethwyd  pelen  arall 
oiidiallan,  yr  hon  a  darawosld  ei  awrlais,  yr  hon  oedd  yn 
mhoced  aswyei  waiftcoat,  gan  ei  ebwilfriwio  yn  ddarnau,  a  gad- 
aely  bysedd  yi)  sefyll  ar  5  o'r  gloch.  Ifi  niyny<1au.  a  26  moDi- 
entau.  Grym  yr  er^d  hon  a'i  gyrodd  yn  oi  ir  ystafell,  n, 
chwympodd  i'r  Ihiwr,  ac  a  ynKlrcis^lodd  o  dan  y  gwely  oedd  yn 
ei  yniy!.  ac  yno  y  gorwe<idai  fel  un  marw.  Er  hyn  parhaodd  rhai 
p'r  drws  i  saethu  ato,  ar  a  rwygasnnt  ddarn  o  gnawd  oddiar  ei 
tbrddwyd  fvry  na  Haw  gwr.  ac  er  y  eeisiwn  ei  arbed  fy  ngoren. 
rtrwy  guro  a  gwyro  eu  dryliiau  a'm  ffon.  Fel  yr  unig  obaith, 
anturiodd  Joseph  iV  tf'euestr,  o'r  hon  y  cwympasai  Taylor;  ond 
«yn  ei  chyrhaedd  braidd.  aoth  dwy  belen  dr\Tyd(io  o'r  drws,  ae 
nn  aniU  oddiallan  dr\^y  y  Genestr  a  aeth  <lrwy  yn  agos  i'w 
galon;  ac  efe  a  gwympodii  aiian,  lie  yr  oedd  blaenau  bagnets  yn 
ei  dderbyn,  ac  efo  a  waeddodd  yn  ddealladwy,  'O  AK«Lwri#D 
vr  Nuw.' 

*'  Nid  cynt  yr  aeth  ei  draed  ef  o"r  ffenestr  nag  yr  oedd  fy 
mht'u  innan  ynddi.  a'r  peleni  yn  chwibr.nu  o  amgylch.  Ar  hyn 
gvraeddasaiit  yn  uclieU  '  Efe  a  neidiodd  o'r  ftenestr,'  a'r  rhai 
©etid  wrtb  y  drws,  ac  ar  y  grisiau,  a  redasant  allan.  Ciliais  o'r 
ftenestr  p«n  welaia  niai  ofer  fuasai  ei  ddilyn  ef,  a  neidio  ar  diX)« 
gant  o  fagnets,  pa  rai  oeddynt  erbyn  hyn  wedi  crynhoi  o  ani- 
gylch  corB"  Josepli  Smith.  Etto  yn  anfoddlon  i'w  adael,  estyn- 
ais  fy  mhen  allan  drachofn,  a  syllais  yn  graff  am  ychydig  i 
weled  a  oedd  rhyw  arwydilion  bywyd  ynddo;  htb  gofio  fy 
mherygl  fy  bun,  penderfynais  fynu  g weled  diwedd  yr  hwn  a 
garwn  fel  fy  hunan.  Wedi  fy  moddloni  ei  fod  ef  eisoes  yn 
i'arw,  dros  gant  o'r  terfysglu  yn  ymruthro  arno,  ac  ychwaneg  yn 
dyfod  o'r  ochr  arall  i'r  carchar;  a  chany  dysgwyJiwn  bob  eiliad 
jddynt  ddychwelyd  i'r  carchar,  rhedais  at  ddrws  haiarn  y  gell, 

r  hwn  oedd  wrth  ddrws  ein  hystafcll  ni,  ac  wrth  yr  hwn  y 
safent   i   saethu,  i  edrych  a  oedd  clo  arno.  Pan  ar  ei  gyfer. 


gvf ;\eilfloM  Mr.  Taylor  arnaf, 'Cymmerwch  S  gyd.a  chw^;'  ae 
wedi  jjwt'led  fod  y  drws  hwaw  yn  agored,  dycliwohiis,  a 
^ariais  Mr.  Taylor  yno,  sef  i'r  carehar  mewno!,  ac  a'l  dodais  i 
orwe<ld  iir  y  llawr,  ac  a  daenais  fatrass  drosto,  fel  iia  sylwid 
arao,  i^auys  I'.vogwyliwn  y  terfysglu  i  inewn  bob  eiliad.  Sylwais 
wrtli  Mr.  Tiy.lor, — •  Mae  hwa  yn  woly  go  gale.i,  ond  os  iiad  yw 
®ich  clwyfau  yn  t'arwol,  t,'ob jithiaf  y  ce\vch  chwi  iyw  i  draetliu 
yr  haaes.'  r)y;5;,'wyliwn  gaelfy  saethu  bob  eilijid,  a  sefais  yn  y 
drws  yn  barod,  deued  a  ddehii. 

"WiLLARU    RlCHA.RDg." 


Y  terfysgwyr  liyn  a  ddaethent  o  Warsaw  gun  mwyaf,  ac  a 
flaenorid  gan  "Thomas  Sharp,"  ac  ereill  o  berchenogion  y 
Wasg.  Yr  oeddynt  tua  300  o  nifer,  ac  wedi  lliwio  eu  gwyneban 
yn  ddiion,  cochion,  a  melynion,  fel  nad  adnabyddid  hwynt, 
Yr  hya  a  ijp<,n!yu  a  ddesgrifia  yr  olvaf.i  oedd  yn  Carth;\go  ar 
y  pryd. 

"  i2  o'r  (jhch  y  nos,  Tafc.ni  Haiiiilton,  Carthage. 

"  At  Mrs.  Emnia  Smith,  a  M;ij.  'ien.  Dunuam,  &c. 

"Mae  3' llywydd  Ford   iiewydd  uyrhaedd;    addawa  chwilio  i 
mewu  ac  uniawni  pob  peth. 

"  Dywedaf  wrth  drigolion  Nauvoo.— Fy  rarodyr  anwyl,  bvdd- 
vrch  yn  bwyllog;  cydnabj'ddvvch  mai  yr  '  Arglwydd  sydd  yn 
teyrnasu.'  Na  ruthrwdi  allan  o'r  ddinas  ;  nac  ymgrynhowch 
j  Carthage;  arosweb  gartref,  ac  ymbarotowch  rhag  ymosodiad 
arnoch  o  Missouri  Addawa  y  Uywydd  bob  cymhorth  a  alio  ■ 
roddi :  anfcmodd  eisoes  am  filii^yr.  Y  nme  Joseph  a  Hyruni 
wedi  eu  lladd,  bnd  nid  gau  drigolion  Carthage,  yn  ol  a  ddeallaf. 

"  Parofown  y  cyrfT  i'w  dwyn  adref  cyn  gynted  ag  y  gaJlwn. 

"  Mae  pobl  y  wlad  yn  frawychus  iawn,  ac  yu  ofni  i'r  Mor- 
moiiiaid  ddyfod  yma  i  ymddtai;  Yr  ydwyf  fi  wedi  rhoddi  fy 
ngair  dros  y  Mormoniaid,  yr  arosaiit  gartref  yn  heddychol  uior 
gynted  ag  y  gellir  cu  li\  shysu;  ac  nad  oes  perygl  ar  neb  oddi- 
wrthynthwy.  Ac  etto,  deisyfaf  ar  fy  mrodyr  yn  Nauvoo,  yn  enw 
yr  Arglwydd  ein  l)us^%  byddwch  bwyllog,  amyneddgar,  a  dy- 
oddefgar,  yn  hyn  etto,  fel  y  buoch  bob  amser;  yn  unig  deued 
ychydig  o'u  cyfeillion   a  ddewisant  yma  i  weled  y  cyrff,  ac  i 


15 

fielpu  eu  dwyn  adref.    Mae  clwyfiiu  Mr.  Taylor  wedi  eu  ham- 
geleddu,  ac  uid  ydyntyn  farwol.     Yr  ydwyf  fl  yd  iach. 

'•  WlLLARD    RlCUABDg, 

"John  Taylou, 
"S.vMUiiL  H.Smith," 

"  D.  S.  .Amiiliffynwch  eich  hunam  )iyd  oni  allaf  anfon  cyn- 
northwy  i  cliwi,  Meiiefiii  27ain,  184^. 

"Thomas  Fokd.  Lhjxvijdd y  DalaetiL'" 

Dengys  y  dyfyuiad  a  ganlyn  o  araetli  y  llywydd  Ford  wrth 
bobl  Talaeth  Illinois,  ei  fod  yntau  wedi  agoryd  ei  lygaiil  i 
ddeall  pwy  sydd  yn  feius  am  y  teifvsg  liwn; — 

"  Dewisaf  foi  desgriflad  byr  a  gvririoneddol  o'r  amgylchiad 
eywrlyddus  a  gymmerodd  le  yii  Carthage,  o  barthedi'r  Smith's, 
mor  belled  ag  y  cyrhaedda  fy  ngwybodaeth.  Mae  y  Smith's, 
Joseph  a  Hyrum,  wedi  eu  llofruddio  yn  y  carchar;  nid  wyf  ya. 
deall  gan  bwy,  end  mynaf  wybod.  Yr  oeddwn  i  wedi  ymrwymo 
fy  liua  y  caent  amddiffyniad,  ac  ar  sail  hyny  rhoddasant  eu 
hunain  i  fyny  yn  garcharorioti.  Rhoddodd  y  Mormoniaid  yr 
hoU  arfau  i  fyny  oedd  yn  eu  meddiaut.  ac  ymostyngodd  y 
Nauvou  Legion  i  lywyddiaeth  Cad.  Singleton  o  Swydd  Brown, 
ynfoddlongar  acufj/dd.  A  myfi  a'i  hiuifonaswn  yno  i'r  dyben- 
hjny.  Gofynodd  y  terfysgwyr  hyn  oil,  er  pi-ofi  fod  y  Mormon. 
laid  yn  heddycidon ;  ond  ymddengys  fod  pob  ufydd-dod  ac 
ymoetyngiad  o  eiddo  y  Mormoniaid  wedi  bod  yn  aiieffeithiol  i'w 
dwyn  hvvy  [y  terfysgwyr]  i  heddwch.  Nid  myfi  yn  unig  a 
addawodd  ddiogelwch  i'r  Smith's,  ond  fy  swyddogion  a'ln  mil- 
wyr  a  sicrhasant  i  mi  y  cynnorthwyeut  fi  i'w  hamddiffyn.  Os 
gwnaed  y  weithred  gan  y  rhai  hyn,  ychwatiegasant  frAd  at 
fwrdrad,  a  gvvnaethaiityr  oil  a  allent  i  anmharchu  y  dalaeth,  ae 
i  ystaanio  y  ^public  honor,'  Ar  foreu  y  dydd  y  cyflawnwyd  y 
weithred,  meddyliasem  am  fyned  a'r  fyddin  oil  i  Nauvoo;  ond 
deallais  yn  amlwg  na  foddlonid  y  fyddin  a  llai  na  liollol  ddin- 
ystrio  y  ddinas;  ac  wedi  unwaitli  gyrhaedd  yno  na  byddai 
esgusion  yn  eisieu  i  ddechreu  cyflafan.  Yr  oedd  y  Mormon-- 
iaid  eisoes  wedi  ufyddhau  i  bob  peth  a  ofynasid  ganddynt, 
ac  wedi  ymddarostwngiy"(ry  o  lawet  nag  a  ddylasid  geisio  gan- 
ddynt.        *  *  * 

"Thomas  Fokd,  Gave/ nor,  and  Cor/unander-in- Chief." 


/  16 

■pan  -welodd  y  Llywjdd  Ford  fod  yr  araeth  flaenorol  yn  »«- 
effeitliioi  er  rhwystro  arncanion  y  terfysgwyr,  efe  a  gyhoeddodd 
yv  annercliiad  a  gaiilyn  :  — 

Qviney,  Mehcfin  ZOni.n,  1844. 

"Syr, — Nid  vryf  yn  meddwl  yrachosay  Mormoniaid  unrhyw 
derfysg,  na  bod  aclios  i'r  wvthbiaid  ofni  dim.  Drwg  genyf 
ijlywed  fod  j  terfysgwyr  yn  parhau  i  draethu  ac  i  gyhoeddi 
llart^er  o  ehwedlau  a  cham-gyhud(iia(iau  hoUol  ddisail,  ermwjn 
easgla  pobl  ynghyd,  heb  fy  nghaniatad  i,  gan  obeithio,  wedi  en 
•«*3l  i  Warsaw,  y  cyduiient  a'a  cynghorion  bradwrus  ac  ya- 
jjlyfaetluis  hwynt  i  rutliro  ar  Nauvco.  Mae  liyn  yn  ystry  w  ar 
J  wlad,  ac  n\  ellir  ei  oddef. 

•'  OTiiaf  fod  terfysgwyr  swydd  Hancock  yn  prfsitt  golli  ym- 
ddiried  a  cbydymdeimlad  eu  <;yfl-ddyiiiou,  nid  y'n  unig  yno, 
»od  drwy  y  byd.  Gorchymynaf  yn  bendant,  na  oddefwcb 
iddynt  ymosod  ar  Nauvno.  nac  ar  neb  o'i  thrigolion  mwyach, 
heb  ganiatad  oiidiwrthyf  9.  3^1eddyliaf  niai  gwell  fydiiaa 
Sjwaegaru  eicli  byddin  chwitbau,  oddieithr  i  chvvi  weled  yn 
AUglienrheidiol  i  ga<lw  rhai  er  rliwystro  a  chwalu  y  terfysgvryr; 
am  liyny  bernwcli  chwi. 

'■  Dymunaf  amoch  orchymyn  ymaith  yn  ddioed  y    bobl  a 
.ddaethaiit  drosodd  o  Missouri  ac.  o  Iowa. 

"Gorchyniynaf  i  ciiwj  ddala  trwy  warrant  pwy  bynag  sydd 
yn  pleidio  yr  ymgasglu  i  ymosod  ar  Nauvco.  neu  ryw  derfysg 
acall ;  a'ch  bod  yn  arferyd  pob  moddion  i  rwystro  yr  arieriad 
ffwartlms,  ac  o'r  blaen  llwyddiannus,  o  gyhoeddi  pob  math  o 
gamgyhuddiadau  a  ehwedlau  anuireddus,  yr  liyn  a  wneir  yn 
bwrpaso!  i  gyliriii  y  eylioedd  yn  erbyn  y  Mormoniaid. 

■'Thomas  Ford,   Comvutnder- in- Chief. 

"  At  Brig.  Gen.  Dernming,  Carthage,  111." 

Bellach,  diweddwn  yr  bancs  gwirioneddol  hwn,  ac  annogwn 

y  darilenydu  J  gredu  mai  gweision  Duw  oedd  Joseph  a  Hyruni 

Smith — ufyddhau  i'w  cenadwri  duwyfol,  a  thystiwn  y  prcnvf 

puw  iddo  drwy  ei   Ysbryd,  nu-gys  ag  i  ninnau,  luai  gwir  yw. 

^i'*iayn  yw  ac  a  fydd  gweddi  eich  ewvllvsiwr  da, 

D.  JONES. 


IKOSA^FWYD    A    CHYHOEDOWTD    OAN    D.    JONES,    ABERTAWT. 


